
/AI.Kl'R'ANir 
MAI GIRMA 

Da Kuma Tarjaman 
Ma'anoninsa 
Zuwa Ga 

Vllarshcn HAUSA,/ 


ALKUR'&NI DA AKA BUGA CIKIN 
MADlNA GARIN MANZO. 






(p ^S^J^yj^i Lj liUkio? 4/\Uj dUl 
fjpo* (i A* il£tdidjl 


» t •*> ■: * 

*i* t*tf I efi 


















2 - Sura tut Ba£ara 




Tana karantar da kira zuwa ga addini da yadda ake ginin 
sabuwar alumma daga mutane daban-daban, na Jahiliyya. 


Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. 


1. A. L. M. 

2. Wancan ne Littafi, babu 
shakka a cikinsa, shiriya ne ga masu 
taRawa. (1) 

3. Wacfanda suke yin imani 
game da gaibi, kuma suna tsayar da 
salla, kuma daga abin da Muka 
arzuta su suna ciyarwa; 


4. Kuma wadanda suke yin 
Imani da abin da aka saukar zuwa 
gare ka, da abin da aka saukar daga 
gabaninka, kuma game da Lahira 
suna yin yaklni. 

3. Wadannan suna kan shiriya. 
daga Ubangijinsu, kuma wadannan 
su ne masu cin nasara. 


(1) Ya sifanta Littafi; watau AKtur’ani da kamala ya ce “wancan” maiinakon 
“wannan" domin masu son su yi aiki da shi, su nc masu takawa. Takawa na da sharud'd.i 
biyu, su nc Imani da aiki da abin da manzancin Annabi Muhammadu ya kunsa. Sa'an nan 
mutane a farkon Musulunci ko a inda Musulunci yakc sabo, sun kasu kashi hudii. Kashi 
na farko su ne masu takawa wacfanda aka facfi sifofmsu a nan. 


4 


1 — Suralul Fatiha 





Ayoyinta 7 ne. Ana kiran ta Uwar Littafi domin ta tara ilmin 
da yake a cikin Alkur’ani a dunkule. Basmala a cikinta take ga 
kira’ar Asim, ruwayar Hafs, amma banda ga kira’ar Warsh. 


Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. 


1. Da sunan Allah, Mai rahama, 
Mai jin kai. 

2. Godiya ta tabbata ga Allah, 
Ubangijin halittu; 

3. Mai rahama, Mai jin kai; 

4. Mai nuna Mulkin Ranar 
Sakamako. 


5. Kai muke baula wa, kuma 
Kai muke neman taimakonKa. 

6. Ka shiryar da mu ga hanya 
madaidaiciya, 

7. Hanya r wacfanda Ka yi wa 
ni'ima, ba wacfanda aka yi wa fushi 
ba, kuma ba batattu ba (1) . 


(1) Da cewa Ubangijin halittu ya tara ilmin tauhidi na llahiyya da Rububiyya, Mai 
rahama ya tara dukan rahamar duniya da rayarwa da matarwa da ciyarwa da shayarwa da 
tufatarwa. Mai jin kai ya tara ni’imar duniya mai dogcwa zuwa Lahira kamar imani da na 
Lahira. Mai mallaka ko Mai nuna mulkin ranar sakamako, ya hada dukan wa’azi.Kai 
muke bauta wa kuma Kai muke neman taimako, ya taTa lauhTdin llahiyya da ibada 
amaliyya ko k'auliyya. Hanya madaidaiciya, ta hacfa dukan shari’a da hukunce-hukuncc. 
Wacfanda aka yi wa ni'ima, ya tara dukan tarihin mutanen kirki. Wacfanda aka yi wa fushi, 
ya tara dukan tarihin masu tsaurin kai. ‘Batattu, ya tara tarihin dukan mat aiki da jahilci ko 
6ata. 


3 





2 — Suratul Bale arcs 


iigfe-i 


suka yiTmani”, sukan ce: “Za mu yi 
Tmani ne kamar yadda wawaye suka 
yiTmani?” — To, lalle ne su, su ne 
wawaye, kuma amma ba su sani. 

14. Kuma idan sun haefu da wa- 
danda suka yi Tmani, sukan ce: 
“Mun yi Tmani.” Kuma idan sun 
wofinta zuwa ga shaitfanunsu, (1) 
sukan ce: “Lalle ne, muna tare da 
ku: Mu masu izgili kawai ne.” 

15. Allah Yana yin izgili <2) gare 
su kuma Yana taimakon su a cikin 
Balarsu, suna efimuwa. 

16. Wadannan su ne wadanda 
suka sayi 6ata da shiriya, sai fatau- 
cinsu bai yi nba ba, kuma ba su 
kasance masu shiryuwa ba. 

17. Misalinsu <3) shi ne kamar 
misalin wanda ya hura wuta, to, a 
lokacin da ta haskake a bin da yake 
gefensa (na abin tsoro), Allah Ya 
tafi da haskensu, kuma Ya bar su a 
cikin duffai, ba su gani. 

18. Kura me, bebaye, inakafi , 
saboda haka ba su komowa. 


(1) Kashi na huefu su nc Yuhuduwa waifamla sake sun san gaskiyar annabcin 
Muhammadu da manzancinsa, amma hasada ta hana su su bi shi, suna (cokarin Bata ahm 
da ya zo da shi ta hanyar jel'a shibhohi a ciki, ddmin su kangc mutane daga shigursa 
Saboda haka aka ce musu shaidanu. Duk wanda ya san gaskiya amma kuma ya yi girman 
kai daga binta, to, shi ne shaidan, daga aljannu kb daga mutane. 

(2) Allah Yana mayar masu da sakamakon izgilinsu. 

(3) Allah Ya bayyana misalin munafuki da misalai biyu, na farko, kamar mutum a 
cikin duhu, yana kewaye da abubuwan ban tsoro bai sani ba, sai ya hura wuta, ta yi haskc 
ya ga abubuwan na ban tsoron sa’an nan wutar la mulu, ta bar shi a cikin duhu, sai tsbron 
ya hauhawu a kansa. Haka munafuki yake a bayan ya yi iJcrari da Musulunci, a kullum 
yana cikin tsoron abin da za a ce a kansa. Ana sifanta hasken wuta da hasken Tmani nsa 
Bayan hasken ya tafi, sai ya zama kurma, bebe, makaho, saboda haka ba ya magantuwa 














\y>& U j 


Di'j ' 


* _ * f ' >r 

tv<1 , - /a d. % 1 


U) i 


6 


2 — Suratul Bakara 


jSSWsSS-t 


6. Lalle ne, waefanda suka ka- 
firta U) daidai ne a kansu, shin ka yi 
musu gargadi ko ba ka yi musu 
gargaefi ba, ba za su yi Tmani ba. 

0 

7. Allah Ya sa hatimi a kan zu- 
katansu, da a kan jinsu, kuma a 
kan ganin su akwai wata yana; 
kuma suna da wata azaba mat 


girma. 


8. Kuma akwai daga mutane 
wanda <2) yake cewa: “Mun yi imani 
da Allah kuma da Yinin Lahira,” 
alhali kuwa su ba muminai ba. 


9. Suna yaudarayya da Allah da 
wadanda suka yi imani, alhali ba su 
yaudarar kowa face kansu, kuma 
ba su sakankancewa! 

10. A cikin zukatansu akwai 
wata cuta; sai Allah Ya Kara musu 
wata cuta, kuma suna du azaba mai 
raefadi saboda abin da suka kasance 
suna yi na karya. 

0 'oy. 

11. Kuma idan aka ce musu: 
“Kada ku yi Barna a cikin Rasa,” 
sukan ce: “Mu masu kyautatawa 
kawai ne” ! 

0 

12. To, lalle ne su, su ne masu 
Barna, kuma amma ba su sansan- 


cewa. 


13. Kuma idan aka ce musu: 
“Ku yi Tmani kamar yadda mutane 


( I ) Kashi na biyu daga cikin jama 'a su ne kafiran da suka doge a kan kafircinsu, babu 
wani gisshi kuma Allah Ya san ba za su musulunta ba. 

(2) Kashi na uku su ne munafukai da suka bayyana Musulunci da baki amma 
zuciyarsu tana a kan kafirci. 


5 


114 — Su ratlin Nas 




2. “Daga sharrin abin da Ya 
halitta. 

3. “Da sharrin dare, idan ya yi 
duhu. 

4. “Da sharrin mata masu tofi a 
cikin kulle-Rulle. 

5. “Da sharrin mai hasada idan 
ya yi hasada”. 

W '~ 

r SURATUN NAS 


£1 


Tana karantar da yadda ake neman tsari daga sharrin Shaidan 
na mutum da na aljani. 



Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. 

/. Ka ce “Ina neman tsari ga 
Ubangijin mutane. 

2. “Mamallakin mutane. 

3. “Abin bautawar mutane. 

4. “Daga sharrin mai sanya wa- 
suwasi, mai 6oyewa, <0 

5. “Wanda ke sanya wasuwasi a 
cikin kirazan mutane. 

6. “Daga aljannu da mutane.” 


(1) Shaidan yakan Boye idan ya ji an ambaci sunan Allah, domin haka aka yi masa 
suna mai-Bdycwa, walu ba ya zama wurin da ake karatu da wa'azi, kamar yadda ba ya 
zama cikin zuciyar mutum mai ibada da gaskiya. Ibada ta gaskiya ita ce wadda aka yi ta 
kamar yadda Allah Ya cc a yi la. Banda ibadar bidi'a, ba ta korar Shaidan. Kumu da 
sharadin a yi ibadar da kyakkyawar niyya, domin aikin da babu niyya mai kyawo game da 
shi Balaccc ne. 


P ojdliyOijil J! 


0 usdMi 

“LI! 1 Jj-Uo - jj I 








960 


112 - Suratul lkhlas 113 - Suratul Fatale 





959 







